Opisyal na 
Pahayagan ng 


Rebolusyonaryong 
Timog Katagalugan 
MAYO 2021 


TOMO 41 BILANG 5 BASAHIN AT TALAKAYIN 


EDITORYAL 


Malawakang pukawin, organisahin at pakilusin ang mga 
manggagawa sa gitna ng pasismo at pandemya 


inog na hinog ang obhetibong kundisyon upang pukawin, organisahin at pakilusin ang pinakamaraming 
bilang ng mga manggagawa para igiit ang kanilang ekonomikong kahilingan at demokratikong karapatan. 
Rurok ang krisis ng trabaho sa bansa--11 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho o kabuhayan noong 2020. 
Napakamahal ng mga batayang bilihin habang bumabagsak ang halaga ng napakababang sahod. Nakabibingi 
ang sigaw ng manggagawang Pilipino para sa nakabubuhay na sahod, seguridad sa trabaho, ligtas na pook- 


trabaho, karapatang mag-unyon at makipagtawaran at iba pang mga demokratikong karapatan. 


itransporma ang 
masidhing paghahangad ng 
pagbabago sa pagpapalakas 
ng kilusang magtataguyod sa 
kapakanan ng buong bayan. 
Kumukulo ang krisis sa paggawa 
na pinasidhi ng anti-manggagawa 
at tuta ng imperyalismo na 
rehimeng Duterte. Nagdurusa 
ang mga manggagawa dahil sa 
kontraktwalisasyon, 8 barat. na 
sahod at pananalasa ng mga 
Halos 


Kayang 


neoliberal na patakaran. 


kalahati lang ang minimum wage 
(P537) sa NCR ng daily cost of living 
(P1,057) ng pamilyang may 5-6 
miyembro. Mas mababa pa ang 
arawang sahod sa TK na P300-400 
dahil sa distorsyon sa sistemang 
pasahod ng regional wage board, 
two-tiered wage system at flexible 
work arrangement. Malala ang 
kontraktwalisasyon kung 5 saan 
nasa pito hanggang 10 milyon ang 
mga kontraktwal sa bansa, ayon sa 
International Labor Organization. 


Niyuyurakan pati ang karapatan 
ng mga manggagawa na ipaglaban 
ang kanilang kagalingan. Ginigipit 
ang mga lider-manggagawa at 
itinuturing na kriminal na akto 
ang pagwewelga, pag-uunyon at 
pakikipaglaban sa mga karapatan. 
Samantala, nagsasabwatan ang 
mga oportunista't dilawang lider 
unyon, kapitalista at mga ahente 
ng estado upang lansagin ang mga 
militante at progresibong unyon. 


KALATAS 


Mayo 2021 
TOMO 41 BILANG 5 


NILALAMAN 


Malawakang pukawin, organisahin 
at pakilusin ang mga manggagawa sa 
gitna ng pasismo at pandemya 


Rebolusyon ang tanging landas 
para sa uring proletaryo 


Matinding atake sa mga 
manggagawa sa panahon ng 
pandemya 


Tugon ni PAG: Bakit walang 

batayang ligal at istorikal ang pag- 
angkin ng China sa ilalim ng mapang 
nine-dash line? 


Apat na kampo militar sa Quezon, 


pinatalsik 


Pagkilos sa Araw ng Paggawa, 
nagpatuloy sa kabila ng pananakot, 
panghaharang 


3 patay, 11 sugatan sa PNP sa 
ambus ng BHB Mindoro 


Mga nag-ooperasyong 80th 
IBPA, binigwasan ng BHB-Quezon 


13 Isang bata, anim na magsasaka 
at dalawang Dumagat, dinakip sa gitna 
ng tumitinding atake sa TK 


13 Dating coordinator ng Kabataan 
Partylist, dinukot sa Laguna 


14 Kultura: Daing ng manggagawa 
sa panahon ng COVID-19 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 


ng 5 ating 5 pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


O st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


Lalong nalubog sa kawalang katiyakan ang masang anakpawis 
pagdating ng pandemya. Pinasan na nga ng mga manggagawa 
ang epekto ng palyadong tugon ng gubyerno sa COVID-19, 
pinagdadamutan pa sila ng ayuda. Kapos na kapos ang minsanang 
P5,000 - P8,000 ayuda dahil sa mahal ng pagkain, iba pang bilihin 
at serbisyo. Hindi rin ito umaabot sa mga nangangailangan. 
Noong unang linggo ng Disyembre 2020, aabot lang sa 350,000 
manggagawa ang nabigyan ng ayuda ng DOLF sa ilalim ng 
Bayanihan 2. 


Kailangan na kailangan ng ayudang pantawid lalo ng mga drayber 
na halos isang taon nang hindi nakabiyahe. Ang pangakong ayuda 
ng LTFRB, bukod sa napakahirap makuha, ay hindi rin sapat para sa 
higit kalahating milyong drayber sa buong bansa na humantong na 
sa pamamalimos sa kalsada. 


Lubha ring kailangan ng tulong ng mga pamilya ng tinatayang 
600,000 hanggang isang milyong OFW na nadisloka ang 
hanapbuhay. Marami pa sa kanila ang nalustay ang ipon dahil sa 
kawalang kahandaan ng gubyerno na isaayos ang pangangailangan 
at transportasyon ng mga umuwing OFW na nastranded dahil sa 
pandemya. Samantala, dumarami ang mga migranteng manggagawa 
na nagkakasakit--sa tala ng Abril 6, 17,495 ang kumpirmadong 
kaso at 938 ang namatay na OFW dahil sa COVID-19. 


Kasuklam-suklam ang palpak na programang ayuda at 
pagkikibit-balikat ng rehimen habang dumadaing sa kahirapan ang 
sambayanan. Lantaran ding pinabayaan ang kalusugan ng mga 
manggagawa na naging mas bulnerable dahil pwersadong pumasok 
sa trabaho. Inutil ang rehimen na utusan ang mga kapitalista na 
magpatupad ng minimum na health protocol kaya't napakaraming 
nahawa sa loob mismo ng pook-trabaho sa mga pagawaan. May 
7,781 kaso ng COVID-19 sa 2,234 pagawaan sa buong bansa, ngunit 
wala pang mapagpasyang hakbangin sa mass testing at paghihigpit 
sa physical distancing ng mga empleyado. 


Dagdag panganib sa kalusugan ng mga manggagawa ang 
kakulangan at kabagalan sa pagbabakuna. Hindi sila ginawang 
prayoridad dito. Hiling nilang mabigyan ng proteksyon ng bakuna 
lalupa't lumalabas na sila at lantad sa bayrus. 


Hindi kayang tiyakin ng rehimen ang ayuda, bakuna at 
serbisyong pangkalusugan dahil inubos at kinurakot na nito ang 
pera ng bayan sa mga grandiyosong proyektong imprastraktura at 
kontra-mamamayan at konta-rebolusyonaryong gera. Nasa DPWH 
ang pinakamalaking badyet sa 2021 habang may alokasyon P19.1 
bilyon ang walang kwentang NTF-ELCAC. Napakalaki rin ng pondo 
para sa pensyon ng mga opisyal ng AFP-PNP na aabot sa P152.9 
bilyon. Mumo na lang ang natira sa pondo kaya't nagkukuripot na 
sa ayuda at ipinangungutang na ang bakuna. 


Sa harap ng ganitong kundisyon walang pagpipilian ang mga 
manggagawa kundi lumaban para sa ayuda, kumpensasyon habang 
may pandemya at mga batayang pang-ekonomikong karapatan. 
Marahas itong tinugon ng sagadsaring pasistang rehimen na hindi 
papayagan kahit alinmang pagkilos sa takot na humantong ito sa 
kanyang pagbagsak mula sa poder. Walang habas nitong inatake 
ang kilusang paggawa at sinamantala pa ang pandemya upang 
magpataw ng mga mapaniil at anti-demokratikong patakaran at 
paghihigpit sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. 


MAYO 2021 


Danas ito sa TK kung saan 
pinangungunahan ng RTF-ELCAC at 
AFP-PNP ang demonisasyon sa mga 
unyon at panunugis sa mga sumasali 
rito. Daan-daang manggagawa 
sa rehiyon ang biktima ng red- 
tagging, harassment sa pagawaan 
at mismong komunidad at iligal 
na pagtatanggal sa trabaho. 
Tinatakan ding terorista ang mga 
lider manggagawa upang bigyang 
matwid ang pandarahas sa kanila. 
Isinagawa ng armadong pwersa 
ng estado sa utos ni Duterte ang 
mga pagpaslang sa mga lider 
manggagawa na sina Dandy Miguel 
at Manny Asuncion para takutin 
ang mga lider at nagtatanggol sa 
karapatan ng mga manggagawa. 


Walang ibang nararapat na 
tugon sa pasismo ng estado at 
rumaragasang krisis kundi ang 
maalab na pakikibaka. Higit 
kailangang buuin ang kolektibong 
lakas. ng “mga manggagawa 
upang harapin ang mga atake 
ng “rehimen at patuloy na 
igiit ang mga demokratikong 
kahilingan. Kailangang itulak ang 
pagpapanibagong-sigla ng kilusang 
paggawa. 


Mahalagang tanawin ang 
hinaharap ng kilusang paggawa 
batay sa aral ng kasaysayan. 
Ibayong sumusulong ang 
pakikibaka sa panahon ng 
matinding krisis na tinatapatan ng 
higit na reaksyunaryong panunupil. 
Panahon ng Batas Militar, kung 
kailan dumausdos ang ekonomya, 
nang palagablabin ng militanteng 
pagkilos ng mga manggagawa ang 
mga lansangan. Hindi napigilan ng 
kamay na bakal ng estado bagkus 
ay pinanday nito ang kilusang 
paggawa. Ambag ng kilusang 
paggawa sa TK sa anti-diktadurang 
pakikibaka. ang maiigting at 
malaganap na kilusang welga at 
protesta kabilang ang mga dakilang 
laban sa mga pagawaan na Bluebar, 
Sunripe, Franklin Baker, Evertex, 
Filsyn at kapitalistang plantasyon 
ng Cayco-Fernandez na sumiklab 
sa huling bahagi ng 1970 hanggang 
sa pagputok ng pag-aalsa sa EDSA 
noong 1986. 


MAYO 2021 


Nagpatuloy ang militanteng 
tradisyon ng mga manggagawa sa 
mga sumunod na reaksyunaryong 
rehimen atinilunsad ang magigiting 
na pagkilos na sinuportahan ng 
bayan. Kabilang rito ang mga 
pinakahuli at matutunog na welga 
sa mga pagawaan ng electronics, 
pagkain at car parts sa Laguna, 
Batangas at Cavite. 


Malaking inspirasyon ang 
militanteng kasaysayan ng kilusang 
paggawa. Halawan ito ng aral 
para sa mga napapanahong pang- 
ekonomikong laban ng masang 
anakpawis. Sa kagyat, itambol 
at ipagwagi ang P10,000 ayuda 
para sa mga nawalan ng trabaho 
at ang agarang P100 dagdag sa 
arawang sahod habang patuloy na 
isinusulong ang laban para sa P750 
pambansang minimum na sahod. 
Pasiklabin ang mga laban para 
sa dagdag sahod, benepisyo at 
regularisasyon, at sapat na ayuda. 
Susi rito na itayo at paramihin ang 
mga unyon na mangunguna sa 
kilusang masa. 


Kaalinsabay, kailangang lipusin 
ng pampulitikang pag-aaral at 
sosyalistang edukasyon ang mga 
manggagawa upang maunawaan 
nila. ang kanilang  istorikong 
misyon at papel sa panlipunang 
rebolusyon. Sapulin ang ugnayan 
ng mga pakikibakang manggagawa 
sa anti-pyudal na pakikibaka ng 
mga magsasaka upang mapanday 
ang saligang alyansa ng uring 


anakpawis. Kailangang humanay sa 
unahan ang kilusang manggagawa 
sa anti-pasista, anti-imperyalista 
at antipyudal na kilusang masa 
at pamunuan ang laban ng lahat 
ng uring pinagsasamantalahan at 
inaapi sa lipunan ng kasalukuyang 
malakolonyal at malapyudal na 
sistema sa Pilipinas. Kailangang 
itatak ang makauring pamumuno 
nito sa bagong demokratikong 
rebolusyon ng bayan at pakikibaka 
para sa sosyalismo. 


Sa kalunsuran, dapat pamunuan 
at ipagwagi ng kilusang 
manggagawa ang pakikibaka para 
sa reporma at demokrasya bilang 
karugtong ng isinusulong na 
armadong pakikibaka sa 
kanayunan. Hamon ito sa mga 
rebolusyonaryong pwersa sa TK, 
lalupa't narito ang milyun-milyong 
manggagawang inaalipin ng 
neoliberal na globalisasyon. 8Sa 
kanilang bilang at abanteng 
praktikang panlipunan, taglay nila 
ang higanteng lakas na 
kinatatakutan ng mga naghaharing 
uri sa bansa. Ito ay pwersang 
magtutulak sa pagbagsak ng 
tiraniko at pasistang rehimen at 
magbubunsod ng pagbabago ng 
timbangan ng lakas sa digmang 
bayan. Ang paggising sa lakas ng 
mga proletaryo ay maghahawan 
ng landas tungo sa tagumpay ng 
pambansa demokratikong 
rebolusyon at ng sosyalistang 
hinaharap ng rebolusyon. 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Rebolusyon ang tanging landas para sa uring proletaryo 


angga't nagpapatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala, hindi titigil ang mga proletaryong Pilipino na 
makibaka. Ubos-kaya silang lumalaban upang lagutin ang mga gapos ng tanikala buhay man ang ialay. 


Sa ilalim ng rehimeng US- 
Duterte, lalong binubusabos ang 
uring manggagawa. Kinakaharap 
nila ang bigwas ng kapitalistang 
pagsasamantala kung saan 
laganap ang kontraktwalisasyon, 
mababa ang sahod, kadusta- 
dustang kalagayan sa paggawa at 
ngayong pandemya, labis-labis na 
kapabayaan sa harap ng kumakalat 
na bayrus. Tinapatan pa ito ng 
dahas ng estado para patahimikin 
ang mga manggagawa. Ngunit 
pinipili pa rin nilang makibaka 
hindi lamang para sa kanilang 
kapakanan, kundi ng buong 
sambayanan. 


Nasa unahan ng pakikibakang 
ito ang mga martir na tulad nina 
Emmanuel “Ka Manny” Asuncion, 
Dandy “Pang Dandy” Miguel at 
Eduardo “Ka Resty” Torrenueva. 
Sila. ang mga manggagawang 
Pilipino na lumaban sa iba't 
ibang paraan upang palayain 
ang kanilang uri at iba pang mga 
inaapi't pinagsasamantalahan sa 
lipunan. 


Ka Manny 


Makikita si Ka Manny 
sa harapan ng mga rali 
na hawak ang istrimer 
o kaya mga placard. 
Matamang pinakikinggan 


ang kanyang tanyag 
na boses tuwing 
nagtatalumpati dahil 


malakas niyang ibinubuhos 
sa mikropono ang galit ng 
mga Caviteho sa mga isyung 
kinakaharap. 
mabuting kasama at kaibigan 
ng mga kapwa aktibista 
na hindi nagsasawang 
makipagkwentuhan ukol 
sa sitwasyon ng bawat 
sektor ng lipunan. Isa 
siyang mapagmahal na [/ 
asawa at ama kung saan | 
lagi niyang ikinukwento N 
at ipinagmamalaki ang N 


4 KALATAS 


Siya ay isang / 


kanyang mga anak sa mga kapwa 
aktibista at kasama. 


Tubong Cavite, mapaglingkod 
at walang takot si Ka Manny. 
Hindi lang isang aktibista, kundi 


ama na handang tumindig at 
magsalita. para sa karapatan 
ng bawat Caviteho. Nagsimula 


siya bilang isang ordinaryong 
manggagawa na naghangad na 
pataasin ang kanilang sahod. 
Matapos mapagtanto ang labis na 
pagsasamantala hindi lamang sa 
kanilang uri kundi sa iba pang mga 
uri at sektor sa lipunan, ipinaglaban 
niya rin ang karapatan ng mga ito. 
Iginiit niya ang pagpapatigil sa 
jeepney phaseout, pagtutol sa pang- 
aagaw ng Lupang Ramos, paglaban 
sa reklamasyon at demolisyon sa 
Bacoor at iba pang mga proyektong 
agrabyado ang mamamayan. 


Nagawa niyang iugnay ang 
pakikibaka ng mga manggagawa 
sa iba pang uri at sektor dahil sa 
araw-araw niyang pakikipamuhay 
sa kanila. Hindi nagtagal, naging 
coordinator siya ng Bayan Muna sa 
Cavite at sa kalaunan, tagapagsalita 


ng Bagong Alyansang Makabayan 
(BAYAN)-Cavite. 


Inilaan ni Ka Manny ang kanyang 
buong husay sa pakikibaka para 
sa kaunlaran ng mga Cavitefo at 
buong sambayanan hanggang sa 
magbuwis ng buhay. Pinaslang siya 
ng rehimeng Duterte kasama ang 
walong iba pang aktibista noong 
Marso 7, ang Bloody Sunday sa 
Timog Katagalugan. 


Pang Dandy 


Si Pang Dandy ay pangulo ng 
unyong Lakas ng Nagkakaisang 
Manggagawa sa Fuji Electric 
Philippines (LNMFEP-OLALIA-KMU) 
at pangalawang tagapangulo ng 
Pagkakaisa ng Manggagawa sa 
Timog Kagatagulan (PAMANTIK- 
KMU). Isa siyang huwarang 
unyonista, lider-manggagawa 
at lingkod-bayan. lsa rin siyang 
ulirang ama at asawa sa kanyang 
pamilya. 


Isa sa mga bagong sibol na lider 
manggagawa si Pang Dandy -- 
bata, matipuno at punung-puno ng 
determinasyon. Mula sa Quezon, 
nakipagsapalaran siya sa Laguna at 
naging manggagawa sa Fuji Electric 
sa Brgy. Canlubang, Calamba 
noong 2005. “Di naglaon, naging 
regular siyang empleyado. Dito na 
siya namulat hanggang sa maging 
aktibong organisador na nagbunga 
sa pagkakatayo ng kanilang unyon 
noong 2015. Hinalal siyang 

pangulo ng kanilang unyon noong 
2017. 


Bilang pangulo ng kanilang 
unyon, pinamunuan ni Pang 
Dandy ang pakikibaka ng 
mga manggagawa sa Fuji 
Electric para sa pagpapataas 
ng sahod. Naipagtagumpay 
nila ang kanilang Collective 
Bargaining Agreement (CBA) 
noong 2020 na nagresulta 
sa pagpapataas ng sahod ng 
mga manggagawa ng Fuji 


MAYO 2021 


hanggang sa susunod na tatlong 
taon. Naigiit din nila sa kumpanya 


na.” magpatupad” ng health 
protocols and safety measures 
sa loob ng pagawaan ngayong 
panahon ng pandemya. 


Naunawaan ni Pang Dandy na 
ang pakikibaka ng manggagawa 
ay lampas pa sa apat na sulok 
ng kanilang pagawaan. Nakiisa 
rin siya sa pakikibaka ng mga 
manggagawa sa iba pang pabrika. 
Hindi lamang sa mga manggagawa 
nag-organisa si Pang Dandy, kundi 
sa kanyang pamilya. Bagamat hindi 
tanggap noong una, naipaunawa 
niya sa kanyang asawa ang 
pakikibaka ng mga manggagawa 
hanggang sa suportahan siya nito. 
Sa umpisa ay nag-away pa ang 
mag-asawa, subalit sa matiyagang 
pagpapaliwanag ni Pang Dandy 
nahimok niyang sumama ang 
kanyang kabiyak sa mga pagkilos. 


Tulad ni Ka Manny, dinanas din 
ni Pang Dandy ang karahasan sa 
kamay ng estado. Ni-red-tag ng 
rehimen ang kanyang unyon at 
hinaharas ng AFP-PNP ang mga 
kasapi nito. Minsan na niyang 
inilahad sa publiko ang pangamba 
sa kanyang buhay laluna matapos 
ang Bloody Sunday. Tatlong linggo 
makalipas. ang pamamaslang, 
tinambangan siya ng AFP-PNP 
noong Marso 28 sa Asia 1, Brgy. 
Canlubang bandang 7:30 ng 
gabi. Siya ang ikalawang lider ng 
PAMANTIK-KMU na pinaslang ng 
rehimeng Duterte. 


Ka Resty 


Katulad nina Ka Manny at 
Pang Dandy, pinili rin ni Ka Resty 
na lumaban, ngunit sa ibang 
paraan. Dahil wala nang makitang 
solusyon, tinahak ni Ka Resty ang 
pinakamataas na anyo ng paglaban 
- ang armadong pakikibaka. 


Si Ka Resty ay ipinanganak 
noong Mayo 18, 1998 sa Brgy. 
Libertad, Hilongos, Leyte. Bata 
pa lamang, tumutuwang na 
siya sa kanyang mga magulang 
sa paghahanapbuhay. Dahil 
sa kahirapan, napilitan siyang 
magtrabaho sa edad na 14 at 
makipagsapalaran sa Maynila 
para makatulong sa kanyang mga 
magulang at mapag-aral ang mga 
kapatid. Namasukan siya sa iba't 
ibang klaseng trabaho. 


Dahil sa sistemang 
kontraktwalisasyon, hindi niya 
naranasan ang magkaroon ng 
regular na trabaho. Mula doon 
ay namulat siya sa tunay na 
kalagayan ng bansa. Nagpasya 
siyang ipaglaban ang sahod, 
trabaho at karapatan ng mga 
manggagawa. Naging bahagi 
siya ng pagbubuo ng pagkakaisa 
ng mga kontraktwal na mga 
manggagawa sa kanilang pabrika 
para ipaglaban ang regularisasyon 
sa trabaho. Lumahok si Ka Resty 
sa inilunsad na welga ng kanilang 
unyon. 


Sa pag-unlad ng kanyang 
kamulatan, nagpasya siyang 
tumungo sa kanayunan at sumapi 
sa. Bagong Hukbong Bayan 


noong Marso 2020. Nagbuwis 
siya ng buhay sa isang labanan 
sa pasistang kaaway noong 
Pebrero 5, 2021 sa Brgy. Masaya, 
Buenavista, Quezon. 


Si Kasamang Resty ay lagi't 
laging maaalala ng mga kasama 
at ng masa sa kanyang sigla 
bilang Pulang mandirigma ng 
BHB, dedikasyon at kasigasigan sa 
paggampan ng gawain. Taglay niya 
ang katapangan mula sa kanyang 
pagkakaunawa sa paninindigan at 
prinsipyo ng pagrerebolusyon. 


Sina Ka Manny, Pang Dandy at Ka 
Resty ay mga martir mula sa uring 
manggagawa na hinding-hindi 
malilimutan ng mga kasama at ng 
malawak na sambayanang kanilang 
pinaglingkuran. Mananatili ang 
kanilang mahahalagang ambag 
sa pagsulong ng rebolusyon. 
Nagsisilbi silang inspirasyon ng 
mga rebolusyonaryo at malawak 
na mamamayang api para ibayo 
pang. kumilos, lumaban. at 
ipagpatuloy ang kanilang naiwang 
tungkulin hanggang sa tagumpay. 


Nabuwal ang kanilang katawan, 
subalit ang diwa at pakikibaka ng 
mga rebolusyonaryong martir ay 
nagpapatuloy at mananalaytay 
hanggang sa lumaya ang bayan sa 
pagsasamantala. Panghahawakan 
ng uring proletaryo at mga 
rebolusyonaryong pwersa ang 
kanilang mga ambag at sakripisyo 
para ipagwagi ang pambansa- 
demokratikong rebolusyon at 
ipundar ang. sosyalismo sa 
Pilipinas at sa buong daigdig. 


Mabuhay ang alaala ng mga rebolusyonaryong martir! 
Mabuhay ang uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! 


MAYO 2021 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Mas matinding atake sa mga manggagawa sa panahon ng 


pandemya 


MP? malala pa sa nakamamatay na bayrus na COVID-19 ang kapitalistang ganid at pambubusabos na 
nanalanta sa mga mangggagawa ng buong daigdig sa panahon ng pandemya. Habang nasa higit daang 
milyon ang nahawahan ng sakit, aabot sa higit isang bilyong manggagawa ang lubhang apektado ng mga 
imbing pakanang ipinatupad ng imperyalismo bilang tugon sa pagliit ng pandaigdigang produksyon. 


Bagamat totoong matinding 
dagok sa ekonomya ang pandemya, 
dapat maunawaan na pinalala 
lamang nito ang umiiral na krisis 
pang-ekonomiko ng daigdig. Higit 
isang dekada nang nasa istagnasyon 
at depresyon ang ekonomya ng 
mundo mula nang pumutok ang 
krisis sa pinansya noong 2008. 
Bumagal ang paglago ng ekonomya 
ng alinmang mayamang bansa 
habang palaki nang palaki ang 
pandaigdigang utang. Sa loob ng 
isang dekada mula 2008, lumago 
lamang ang pandaigidigang 
ekonomya ng S28 trilyon habang 
lumobo ang utang ng mundo 
tungong S84 trilyon. Lahat ng 
ito'y maiuugat sa krisis ng labis na 
produksyon sa halos lahat ng tipo 
ng kalakal mula langis, natural gas, 
bakal, electronics, at iba pa. 


Anti-manggagawang patakaran 
habang may pandemya 


Pinabilis. ng “COVID-19 ang 
pagbulusok” ng 75 pandaigdigang 
krisis ng monopolyo-kapitalismo. 
Sa konserbatibong taya ng World 
Bank, itutulak ng disempleyo at 
pagbagsak ng sahod sa sukdulang 
kahirapan ang 131 milyong tao sa 
buong mundo at walang katiyakan 
ang kabuhayan ng 3.3 bilyong lakas 
paggawa ng daigdig. 


Kaya pagsapit ng pandemya, 
binigyang-matwid ng mga kapitalista 
ang pagsasalba sa sarili at walang 
konsensyang nagpatupad ng mga 
anti-manggagawang hakbangin. 
Talamak ang mga layoff o tanggalan 
sa trabaho at pinalubha ang mga 
kundisyon sa paggawa. 


Tinataya ng International Labor 
Organization na aabot ng 495 
milyong manggagawa ang nawalan 
ng trabaho sa kalagitnaan ng 2020. 
Marami sa mga nalay-off ay mula 
sa industriya ng paliparan, pagkain 


6 KALATAS 


at akomodasyon, at wholesale at 
retail. Maaaring umabot hanggang 
25 milyong tao ang mawawalan ng 
trabaho sa industriya ng aviation 
ayon sa International Air Transport 
Association habang singdami ng 
50 milyong trabaho sa turismo 
ang namemeligro sa taya ng World 
Travel and Tourism Council. Lolobo 
pa ang bilang ng walang trabaho 
lalo't 436 milyong kumpanya ang 
apektado ng COVID-19. 


Bukod dito, 1.6 bilyong 
manggagawang nasa mga trabahong 
mababa ang sahod ang lalong lumiit 
ang kita at nawalan ng hanapbuhay. 
Bumagsak nang 1196 ang sahod at 
pinagkakaitan ng mga benepisyo 
at serbisyong pangkalusugan ang 
anakpawis upang mapaliit ang 
gastos at mamantine ang yaman ng 
burgesya. 


Naging malaganap ang 
pagpapahaba sa oras ng paggawa 
sa anyo ng iskemang work-from- 


a I 


An 


ar 


ami ANYTUINGT 


home, pagkakaltas sa sweldo at 
pagpapaliban sa pagtataas ng 
sahod. Garapalan ding isinasantabi 
ang rekisitong physical distancing 
sa pag-oopereyt ng mga pabrika sa 
halos dating kapasidad bago ang 
pandemya habang walang pasilidad 
at mekanismong pangkalusugan na 
ipinatutupad ang mga kapitalista 
para protektahan ang 5 mga 
manggagawa sa  pagkakahawa't 
pagkakasakit ng COVID-19. 


Labis. na pinahirapan ang 
mga migranteng 35B8B8Bsmanggagawa 
na naipit sa pag-uwi sa kanilang 
pinanggalingang bayan o pananatili 
sa. pinagtatrabahuhang bansa. 
Sa binibilang ng reaksyunaryong 
gubyerno na 2.3 milyong OFW, nasa 
21.746 o halos kalahating milyon 
ang tinatayang nawalan ng trabaho 
noong 2020. Laganap ang kwento ng 
mga OFW na nauwi sa pamamasura 
at panlilimos sa ibang bansa para 
mabuhay samantalang ang mga 
umuwi sa Pilipinas ay nagsisiksikan 


MAYO 2021 


Bilang resulta ng pandemya, nalantad ang kasamaan at kabiguan 
ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Matapos man ang pandemya, 


magpapatuloy at lalala ang sistemikong krisis kapwa sa mga 
imperyalista at di-imperyalistang bansa. 


sa mga pasilidad pangkwarantina at 
naubusan ng impok. 


Lalong nalantad ang kabulukan 
ng kasalukuyang sistema sa abang 
sitwasyon ng mga frontliners na 
manggagawang pangkalusugan. 
Binabarat ang kanilang sahod 
at  pinababayaang 8Bs-mahawahan 
ng bayrus. Sa buong mundo, 
nasa 115,000 manggagawang 
pangkalusugan na ang namatay 
dahil sa COVID-19. Kasama sila 
laluna ang mga nasa mahihirap na 
bayan sa pinagkaitan ng proteksyon 
dahil pinakyaw na ng iilang 
mayamang bansa ang mahigit 6096 
ng suplay ng bakuna na sobra-sobra 
sa pangangailangan ng kanilang 
sariling mamamayan. Sa Pilipinas, 
walang-kahihiyan pang inilalako ng 
gubyerno ang mga manggagawang 
pangkalusugan sa ibang bansa 
kapalit ng bakuna. 


Nakasama sa kalusugang mental 
ng mga manggagawa ang pinatinding 
pang-aabuso at pagsasamantala 
habang may pandemya. Sa pag-aaral 
ng International SOS Foundation at 
Affinity Health at Work noong 2020, 
1 sa 5 manggagawang nasa “remote 


rotational work” ang madalas 
makaramdam ng. : kagustuhang 
magpakamatay. 8 Halimbawa nito 


ang mga empleyado ng BPO o 
business process outsourcing kung 
saan kalakaran ang malulupit na 
shift at matataas na quota o target 
sa trabaho. Ayon sa mga eksperto, 
nakadagdag sa isipin ng mga 
manggagawa ang mga kalagayang 
ibinunsod ng pandemya tulad ng 
matagalang pagkalayo sa pamilya't 
kaibigan pati ang pangamba na 
mahawahan ng bayrus. 


Damayan at paglaban ng mga 
manggagawa 


Tumingkad sa katindihan ng 
pang-aapi at kasalatan sa masang 
anakpawis ang pagkakapit-bisig 
para lampasan ang krisis at igiit ang 


MAYO 2021 


kagalingan ng mayorya. Nagkaroon 
ng kagyat na aksyon para tugunan 
ang kagutuman ng maralita gaya 
ng pagtatayo ng mga community 
pantry, community kitchen at 
operasyong relip na nilikom mula sa 
ambag ng karaniwang mamamayan. 


Sumiklab din ang mga pagkilos 
na tumuligsa sa mga tusong 
maniobra ng mga kapitalista para 
takasan ang obligasyon sa kanilang 
mga empleyado at mga protesta 
laban sa mga inutil na gubyernong 
inabandona” ang 7587mamamayan 
sa gitna ng COVID-19. Sumiklab 
ang mga rali sa Chile, Venezuela, 
France, United Kingdom, Colombia, 
India, US at iba pang bansa 
kaugnay ng kabiguan ng kani- 
kaniyang gubyerno na harapin ang 
pandemya. 


Kasabay nito, patuloy ang 
paglaban para sa trabaho, sahod 
at karapatan. Tumampok sa 2020 
ang laban ng mga manggagawa 
ng kumpanyang Amazon na 
pagmamay-ari ng pinakamayamang 
tao sa buong mundona si Jeff Bezos. 
Naglunsad ng mga piket at protesta 
ang mga manggagawa ng higanteng 
kumpanya bilang pagtutol sa hindi 
makatwirang Bs quota, pagkakait 
ng mga pahinga o break, at 
panghaharas hanggang iligal na 
pagsisante sa mga empleyadong 


nagpapahayag ng diskuntento sa 
pagawaan. 


Makasaysayan din ang general 
strike na inorganisa ng 10 unyon 
at higit 250 organisasyon ng mga 
magsasaka sa India. Lampas 250 
milyong Indian na binubuo ng mga 
magsasaka, manggagawang pang- 
agrikultura at mga manggagawa sa 
mga industriya ng transportasyon, 
komunikasyon, pinansya, daungan, 
bakal, coal, at engineering ang 
lumahok sa strike na nanawagan sa 
pagbabasura ng pribatisasyon at iba 
pang di patas na neoliberalistang 
patakaran sa paggawa at ekonomya. 


“Bilang resulta ng pandemya, 
nalantad ang kasamaan at kabiguan 
ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista. Matapos man ang 
pandemya, magpapatuloy at lalala 
ang sistemikong krisis kapwa sa 
mga imperyalista at di- 
imperyalistang bansa. Ang mga 
anti-mamamayang rehimen at 
pinuno sa iba't ibang bansa ay 
pananagutin at kamumuhian bilang 
kaaway ng bayan hindi lamang para 
sa maling pagtugon at pagpapalubha 
sa pandemya kundi maging sa 
pagpapatuloy ng hindi 
makatarungang sistema,” pagsusuri 
ni Jose Ma. Sison, Chief Political 
Consultant ng NDFP. 


7 KALATAS 


Bakit walang batayang ligal at istorikal 
ang pag-angkin ng China sa ilalim ng 
mapang nine-dash line? 


TUGON 


NI PATNUBAY DE GUIA 


a pamamagitan ng mapang nine-dash line, nais angkinin ng China ang kalakhang bahagi ng South China 
Sea bilang bahagi ng teritoryo nito. Bagamat 2.596 lamang ang South China Sea ng kabuuang karagatan 
sa daigdig, 1296 ng taunang nahuhuling isda sa daigdig ay nagmumula rito. Dahil ito sa Spratly Islands 
na isang malawak na kalipunan ng mga bahura na pinangingitlugan ng sari-saring klase ng mga isda na 
tinatangay ng alon sa mga baybaying karagatan ng China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Borneo at Pilipinas. 


Mayaman ang South China Sea 
sa deposito ng methane hydrates 
na pinagmumulan ng natural 
gas. Sa pagtaya ng China, ang 
methane hydrates sa South China 
Sea ay maaaring tugunan ang 
pangangailangan sa enerhiya ng 
ekonomya ng China hanggang di 
bababa sa 100 taon. Dumadaan 
din sa South China Sea ang 504 
ng import ng China mula sa Strait of 
Malacca. Ang mga pang-ekonomiko 
at geopulitikal na salik na ito ang 
dahilan ng pagnanasa ng China na 
angkinin at kontrolin ang Spratlys at 
kalakhan ng South China Sea. 


Ang pag-angkin ng China 
sa kalakhan ng South China 


Aa Aw NG 


CHINA 


h mara 


aaa Go ta 


| 
| 


Ang mapang nine-dash line na isinumite ng 
China sa United Nations noong Mayo 7, 2009. 


8 KALATAS 


H 
1 
PEN a 


wa 
PI NYp, 


Sea ay nakabatay sa nilubid na 
istorikal na kasinungalingan na 
bahagi ng teritoryo ng China 
ang karagatang ito sapul ng 
2,000 taong nakalipas. Sa papel 
na isinumite ng gubyernong 
Chinese sa Arbitral Tribunal 
noong Disyembre 2014 (nang 
hindi lumalahok sa arbitrasyon na 
isinampa ng gubyerno ng Pilipinas), 
iginiit nito na ang China ang may 
soberanyang kapangyarihan sa 
South China Sea dahil ito ang unang 
bansang nakatuklas, nagbigay ng 
pangalan, gumawa ng pananaliksik 
at pinakikinabangan ang mga 
rekurso sa mga islang nasa loob ng 
karagatang ito sa nagdaang 2,000 
taon. 


| Bagama't inilathala. ng 


“ China ang mapang nine-dash 


line noong 1947, noon lamang 
Mayo 7, 2009 isinumite ng 
China sa United Nations at 
nagkaroon ng kaalaman ang 
buong daigdig sa pag-iral 
ng nasabing mapa. Inilatag 
nito ang diumanong hindi 
mapasusubaliang Bs soberanya, 
. karapatan at hurisdiksyon ng 
China sa mga isla sa South 
China Sea at mga karatig 
na katubigan kabilang ang 
lupang nasa ilalim ng nasabing 
karagatan. 


| Subalit pinasusubalian ang 
| istorikal na kathang-isip na ito 
| ng mga inilathala ng People's 
Republic of China na sinaunang 
upisyal na mapa ng China mula 
Tang hanggang Qing dynasty-- 
sumasaklaw nang halos isang 
libong taon--na nagpapakita 
na ang inabot na pinakadulong 
teritoryo ng China sa timog ay 


ang Isla ng Hainan. 


Kailanman, hindi naabot ng 
teritoryo ng China ang Paracel 


Islands, Spratly Islands o ang 
Scarborough Shoal. Ang mga 
sinaunang 738 757mapang ito. ang 


nagpapatotoo na hindi pag-aari 
o naokupa ng China ang mga 
nasabing isla sa South China Sea sa 
buong pag-iral ng mga dinastiyang 
Chinese. Pinasisinungalingan nito 
ang istorikal na kathang-kwento 
na ang South China Sea ay bahagi 
na ng teritoryo ng China sapul sa 
nakalipas na 2,000 taon. 


Samantala, noong 1932, sa 
isang upisyal na deklarasyon sa 
daigdig, ipinahayag ng China na 
ang pinakadulong katimugang 
teritoryo nito ay ang Paracel 
Islands sa kabila ng katotohanang 
nauna nang inuukupa ito ng mga 
Pranses. Kahit ang pinakahuling 
deklarasyong ito ay nagpapatunay 
na kailanman hindi nasaklaw at 
wala ni katiting na batayan ang 
paghahabol ng China sa Spratlys at 
Scarborough Shoal bilang bahagi ng 
teritoryo nito. 


Bago sumiklab ang World War 
ll (WW Il), sinakop ng mga Hapon 
ang Paracel Islands at ang Itu Aba 
na pinakamalaking isla sa Spratlys. 
Nagtayo ang mga Hapones ng 
submarine base sa Itu Aba na 
ginamit na lunsaran sa pagsakop sa 
Pilipinas. Sa pagkatalo ng Japan sa 
WW Il, nilisan nito ang sinakop na 
mga teritoryo sa South China Sea. 


Sa ganito nabuksan ang daan ng 
unti-unting pagsakop ng China sa 
mga isla sa South China Sea mula 
1946-2017. 


MAYO 2021 


Noong 1946, sinakop ng China 
ang kalahati ng Paracels, ang 
Amphitrite Group sa silangan, 
habang ang natitirang kalahati, 
ang Crescent Group sa kanluran ay 
nabawi ng mga Pranses at minana 
naman ng gubyernong South 
Vietnamese. Sa parehong taon, 
sinakop ng China ang Itu Aba. 


Noong 1974, sa pagtatapos ng 
gera sa Vietnam, sinakop ng China 
ang natitirang kalahati ng Paracels. 
Noong 1987, nagtayo ang China ng 
istasyon ng radar sa Fiery Cross Reef 
sa tabing ng pagtulong sa UNESCO 
na gumagawa ng sarbey noon 
sa buong karagatan ng mundo. 
Nasundan ito noong 1988 ng pang- 
agaw ng China sa Subi Reef mula sa 
Pilipinas at sa Johnson South Reef 
mula sa Vietnam. 


Noong 1995, inagaw ng China 
ang Mischief Reef mula sa Pilipinas 
at ang Scarborough Shoal noong 
2012, at pagkaraan, ang Luconia 
Shoals mula sa Malaysia noong 
2013. Noong 2015 at 2016, 
gumawa ng reklamasyon ang 
China at nagtayo ng baseng nabal 
at artipisyal na mga isla sa pitong 
(7) geologic features sa Spratlys. 
Noong 2017, inagaw ng China ang 
Sandy Cay sa Pilipinas na 2 nautical 
miles lamang mula sa Pag-asa 
Island, ang pinakamalaking isla ng 
bansa sa Spratlys sunod sa Itu Aba. 


Ang Pilipinas ang may 
pinakalumang dokumentaryong 
katibayan ng soberanya sa Spratlys-- 
ang mapang Murillo Velarde ng 
1734 na nagpapakita ng upisyal na 
teritoryo ng Pilipinas sa panahon ng 
kolonyalismong Espanyol kung saan 
kabilang ang Spratlys na tinawag 
noon na Los Bajos de Paragua. Sa 
nasabi ring mapa, unang tinawag 
ang Scarborough Shoal na Panacot. 
Walang mas lumang mapa ng China, 
Vietnam at Malaysia o ng kahit 
anong bansa na nagpapakita na 
ang Spratlys ay naging bahagi ng 
kanilang teritoryo. 


Sa ilalim ng 1898 Treaty of Paris 
na inamyendahan ng 1900 Treaty 
of Washington, isinuko ng Espanya 
ang Spratlys at Scarborough Shoal 
sa US kabilang ang lahat ng titulo 


MAYO 2021 


pr 
aaa 


at paghahabol sa titulo sa alinman 
at lahat ng mga isla na bahagi ng 
kapuluan ng Pilipinas. 


Dagdag pa, ang 1667 na mapa 
ng Pilipinas na ginawa ni Nicolas 
Sanson, ang Royal Cartographer 
ni King Louis XIll ng France ay 
nagpapakita na bahagi ng teritoryo 
ng Pilipinas ang Spratlys. Nang 
sinakop ng France ang Spratlys 
noong 1933, naging bahagi na ito 
ng teritoryo ng French Union sa 
ibayong dagat at hindi ng Vietnam. 


Sa ganito, hindi maaaring gamitin 
ng China ang mapang nine-dash 
line sa pag-angkin sa Spratlys dahil 
nalantad na ito bilang walang 
ligal o makatatayong batayan sa 
ginagawang arbitrasyon sa South 
China Sea. Noon lamang 1947, unang 
naghabol ang China nang inilabas 
nito ang mapang nine-dash line at 
ito rin ang pinakahuling naghahabol 
at nag-ukupa sa Spratlys. 


Noong Hulyo 12, 2016, inilabas 
ng Permanent Court of Arbitration 
(PCA) ng United Nations ang 
desisyon na nagbabasura sa istorikal 
na pag-angkin ng China sa mga 
teritoryong sinasaklaw ng mapang 
nine-dash line. Hinusgahan ng PCA 
na walang ebidensya ang China sa 
iginigiit nitong eksklusibong kontrol 
sa karagatan at rekurso sa loob ng 


Ang teritoryo ng Pilipinas sa mapan 


# 


bal 


g Murillo Velarde ng 1734. 
nine-dash line at walang ligal na 
batayan ang paghahabol ng China sa 
ilalim ng UN Convention on the Law 
of the Sea (UNCLOS). 


Pinawalambisa ng UNCLOS ang 
mapang nine-dash line mula nang 
maging epektibo ang kumbensyon 
noong 1994. Mula nang iratipika, 
kinikilala ng iba't ibang bansa bilang 
pandaigdigang batas ang UNCLOS 
na nagsisilbing gabay sa pagtatakda 
ng hangganan ng mga bansa sa 
karagatan at karapatan sa mga 
sinasaklaw nito. Kapwa nakapirma 
rito ang China at ang Pilipinas. 


Malinaw na isinaad sa UNCLOS 
ang mga hangganan at sinasaklaw 
na karagatan ng mga bansa. Ang 
12 nautical miles mula sa baseline 
ng isang bansa ay itinuturing na 
saklaw ng territorial waters at kung 
gayon, may kaukulang hurisdiksyon 
dito. Saklaw naman ng exclusive 
economic zone (EEZ) ng isang bansa 
ang nasa loob ng 200 nautical 
miles mula sa baseline nito. Wala 
itong hurisdiksyon subalit may 
soberanyang karapatan na solong 
pakinabangan ang lahat ng mga 
rekurso (marine, mineral at fossil 
fuel deposits) na matatagpuan sa 
loob ng EEZ. 


Ito ang pinagbatayan ng husga 
ng arbitral tribunal na pumabor sa 


9 KALATAS 


Magbuklod-buklod upang ipagtanggol ang pambansang soberanya't 


teritoryo ng bansa at palayasin ang mangangamkam na China. 


claim ng Pilipinas sa West Philippine 
Sea. Batay sa UNCLOS, inilabas sa 
arbitration award ng tribunal ang 
desisyon ng PCA kung saan ibinasura 
nito ang nine-dash line na makikita 
sa mga sumusunod: 


1. Ang. [UNCLOS] Convention 
ang nagtatakda ng lawak ng 
sinasaklaw nitong karagatan 
(maritime entitlements) sa South 
China Sea, at hindi na maaaring 
lumagpas pa sa itinakda nitong 
hangganan. 


2. Ang paggigiit ng (China sa 
istorikong karapatan, o iba 
pang soberanong karapatan 
o hurisdiksyon, sang-ayon sa 
saklaw na karagatan ng South 
China Sea na nakasaad sa 
nine-dash line ay kumokontra 
sa Convention at walang ligal 
na pagsasaalang-alang na 
lumalagpas ito sa heograpikal 
at substantibong hangganan ng 
saklaw ng karagatan (maritime 
entitlement) ng China sa ilalim 
ng Convention. Pinawalambisa 


na ng Convention ang lahat ng 
naunang istorikong karapatan 
o soberanong karapatan o 
hurisdiksyon na lampas sa lahat 
ng hangganang itinakda nito. 


Dagdag pa, ang nine-dash line ay 
hindi maaaring ituring na maritime 
boundary line. Hindi istable ang 
hangganan ng nine-dash line 
dahil nagpapabagu-bago ito nang 
walang malinaw na batayan. Sa 
kasaysayan, nagsimula sa 11 dash 
hanggang sa maging siyam na dash 
na lamang ito. Hindi rin malinaw 
ang linya ng hangganan dahil wala 
itong ispesipikong 8B8sgeographic 
coordinates at hindi magkakaugnay 
ang mga linya. 


Ayon kay Antonio Carpio, 
dating Associate Justice ng Korte 
Suprema, walang Bs maipakitang 
mapa ang China na nagpapatunay 
na saklaw nito ang Spratly Island at 
Scarborough Shoal. 


Sa kabila ng nagdudumilat na 
katotohanan, walang kahihiyang 
ibinasura pa ni Duterte ang 


paborableng desisyon ng PCA. 
Singkahulugan nitong kinikilala 
niya ang iligal na mapang nine- 
dash line at sinusuportahan ang 
paglapastangan ng China hindi 
lamang sa teritoryo at soberanong 
karapatan ng Pilipinas kundi sa iba 
pang mga bansa sa timog silangang 
Asya. 


Dapat igiit, ipagtanggol at 
ipaglaban ng sambayanang Pilipino 
ang naipanalong arbitral award sa 
PCA ng UNCLOS bilang pagkilala ng 
internasyunal na komunidad sa 
soberanong karapatan ng Pilipinas 
sa EEZ nito. Kailangan labanan ng 
mamamayan ang pag-angkin ng 
China sa WPS upang matamasa 
hindi lamang ng kasalukuyang 
henerasyon kundi ng mga susunod 
pa ang patrimonyang yaman at 
rekurso ng bansa. Marapat na 
magbuklod-buklod ang taumbayan 
upang ipagtanggol ang pambansang 
soberanya't teritoryo ng bansa at 
palayasin ang mangangamkam na 
China. 


BALITA 


4 kampo militar sa Quezon, pinatalsik ng mga taumbaryo 


pat na kampo ng sundalo sa Quezon ang pinitisyon ng taumbaryo na paalisin dahil sa perwisyong dulot nito sa 

barangay. Napilitang umalis ang mga kampo sa Brgy. Sta. Elena at Cawayan sa bayan ng Lopez, at Brgy. Vista 
Hermosa at P. Herrera sa bayan naman ng Macalelon. Inireklamo ng mga nagngangalit na residente ng Sta. Elena ang 
pagtatampalasan ng mga sundalo sa kanilang barangay hall matapos itong pagkampuhan ng halos dalawang linggo. 


Ayon sa opisyal ng barangay, 
“Dinaig pa namin ang alipin. Pati 
tae nila, kami ang pinagdadakot.” 
Naglagay sila ng paskil na “Bawal 
Ang Tumuloy Dito” at pinalitan na 
ang kandado ng nasabing gusali. 


Sa Cawayan, pinetisyon ng 
taumbaryo na paalisin ang kampo 
dahil ayaw nilang malapit ito sa 
kanilang bahay. Napilitang lumipat 
ang mga sundalo. 


Sa Vista. Hermosa naman, 
napatay ng mga lasing na CAFGU 
at sundalo ang alagang kabayo 
ng isang residente pagkatapos 


10 KALATAS 


nilang magpaputok noong Enero 
31. Dahil dito, nagpetisyon din ang 
Sangguniang Barangay na paalisin 
na ang nagkakampong sundalo. 
Noong Mayo 17, dinidemolis na 
ng mga tropa ng 85th IBPA ang 
kanilang kampo para ilipat sa P. 
Herrera, karatig na baryo. Hindi 
pa nakakalipat ang mga sundalo, 
sinalubong na agad sila ng reklamo 
ng mga taga-P. Herrera. 


Naisagawa ang mga petisyong 
layas. militar. sa gitna ng 
nagpapatuloy na focused military 
operations ng 59th IBPA at 85th 


IBPA sa 34 barangay ng Macalelon, 
Lopez at Gumaca. Mula Abril, mahigit 
isang buwan nang nag-ooperasyon 
dito ang hindi bababa sa dalawang 
kumpanya ng AFP-PNP-CAFGU. 


Nanawagan ang NDFP-ST sa 
mamamayan ng Timog Katagalugan 
na pamarisan ang pagkilos ng 
mamamayan ng Quezon. Hinikayat 
silang maglunsad ng mga kilusang 
masa para palayasin ang AFP-PNP, 
tutulan ang “mga - operasyong 
retooled community support 
program at pigilan ang pagtatayo ng 
mga kampo. 


MAYO 2021 


KILOS PROTESTA 


Pagkilos sa Araw ng Paggawa, nagpatuloy sa kabila ng 
pananakot, panghaharang 


MI atapos ang isang taon, matagumpay na nakapagsagawa ang mga manggagawa ng mga pagkilos sa iba't 
ibang probinsya sa Timog Katagalugan sa Mayo Uno. 


Nagtipon ang halos 1,000 manggagawa at 
mga aktibista mula sa iba't ibang mga sektor 
at organisasyon sa iba't ibang mga sentrong 
lungsod hindi lamang upang gunitain ang ika- 
118 taon ng Araw ng Paggawa sa Pilipinas 
kundi upang masidhing kundenahin ang 
papalubog na kalagayan ng mamamayan sa 
loob ng limang taon ni Duterte. 


Pinangunahan ng Pagkakaisa ng 
Manggagagawa.” sa Timog Katagalugan 
(PAMANTIK-KMU) ang mga pagkilos sa Mayo 
Uno. Nasaharapan ng kanilang mga panawagan 
ang kagyat at sapat na ayuda para sa mga 
naapektuhan ng pandemya, pagsulong ng kalusugan 
at kaligtasan, proteksyon ng kabuhayan, paggalang 
sa karapatang pantao, at pagsulong ng pambansang 
soberanya at patrimonya. 


Tinuligsa rin ng mga protesta ang malawakang red- 
tagging, paniniil at maging pag-aresto at pamamaslang 
sa mga lider-manggagawa at unyonista sa buong bansa. 
Noong Marso 28, pinaslang ng mga hindi-kilalang 
indibidwal si Dandy Miguel, pangalawang tagapangulo 
ng PAMANTIK-KMU. 


Bago nito, pinaslang din ang 9 lider-aktibista at 
inaresto ang 6 pa noong Marso 7 sa sinkronisadong 
operasyon ng PNP at AFP, na tinaguriang masaker ng 
Bloody Sunday. Lahat sila ay una nang naging biktima ng 
red-tagging ng NTF-ELCAC. 


Sa utos ni Lt. Col. Jonathan Villamor, hepe ng PNP- 
CALAMBA, hinarang ng mga pulis ang sakbayan ng 
mga manggagawang papunta sa programa sa Crossing, 
Calamba ngunit matagumpay na ipinagpatuloy ng 
PAMANTIK-KMU ang kanilang programa. 


Inilunsad din sa buong bansa ang mga protestang 
bayan na pangunahing nananawagan ng kagyat at sapat 
na ayuda para sa milyun-milyong Pilipinong apektado ng 
militarisadong lockdown ng rehimeng Duterte. 


Sa parehong araw, naglunsad ng programa ang mga 
unyon at organisasyon ng manggagawa sa Welcome 
Rotonda matapos harangin ng mga pulis ang lahat ng 
lugar papasok ng Liwasang Bonifacio, ang naunang 
itinakdang lugar ng protesta. Umabot sa 5,000 ang 
dumalo sa malawakang protesta rito. 


Naharap din sa iba't ibang porma ng panghaharang, 
pang-aaresto at pandarahas ang mga protesta sa Mayo 
Uno. Hinarang ang delegasyon mula sa Rizal na pupunta 
sa programa sa Maynila dahil diumano sa paglabag sa 
physical distancing. 


MAYO 2021 


Pinagbantaan naman ng mga pulis na dadahasin 
ang pagkilos sa Bacoor, Cavite at kinumpiska ang mga 
dalang placards ng mga delegado para sa programa. 
Ang pagkilos ay nilahukan ng hindi bababa sa 500 
manggagawa at aktibista. 


Samantala, hinarang naman ng mga pulis ng Los 
Banos, Laguna ang mga estudyante ng UP Los Bafios 
(UPLB) na dumalo sa protesta dahil sa diumano'y hindi 
pagsusuot ng face shield. Pinadaan sila makalipas ang 
halos dalawang oras, matapos kausapin ng mga opisyal 
ng UPLB ang mga pulis at kwestiyunin ang panghaharas 
ng huli. 


Sa Cebu, inaresto ang 34 aktibista na papunta sa mga 
pagkilos sa probinsya. Nakalaya sila matapos magbayad 
ng tig-P500 pyansa. 


Samantala, hinarang at inaresto naman ng 3rd 
Mechanized Batallion ng AFP ang 11 kabataan at drayber 
ng kotseng sinakyan nila papunta sa pagkilos. Nakalaya 
sila noong Mayo 6 matapos magbayad ng pyansa sa 
paglabag sa physical distancing. 


Naglabas ng mga pahayag ang mga rebolusyonaryong 
pwersa sa makasaysayang araw na ito. Nagpaabot 
ng maalab na pagbati ang Revolutionary Council of 
Trade Unions sa Timog Katagalugan (RCTU-NDFP-ST). 
Ani Fortunato Magtanggol, tagapagsalita ng RCTU- 
NDFP-ST, “Walang ibang patutunguhan ang rehimeng 
Duterte kundi ang kanyang mabilis na pagkahiwalay sa 
mamamayan at pagbagsak dahil sa korap at palpak na 
pagharap sa pandemya.” 


Ayon naman sa pahayag ng Komiteng Rehiyon ng 
Timog Katagalugan, “Sa harap ng walang katulad na 
krisis panlipunan, kailangang patibayin at palakasin ang 
hanay ng uring manggagawa at pumalaot sa unahan ng 
pakikibaka ng bayan para sa kalayaan at demokrasya.” 


11 KALATAS 


BALITANG TO 


Tatlo ang 
kumpirmadong patay at 11 ang 
nasugatan sa PNP-MIMAROPA sa 
isinagawang ambus ng Lucio de 
Guzman” Command. (LdGC)-BHB 
Mindoro noong Mayo 28 sa Sityo 
Banban, Brgy. Nicolas, Magsaysay, 
Occidental Mindoro bandang alas- 
10:30 hanggang 11:45 ng umaga. 


Tinambangan ng  LdGC-NPA- 
Mindoro “ang back-to-back na 
sasakyan” ng magkasanib na 
berdugong pwersa 1st Occidental 
Mindoro Provincial Mobile Force 
Company ng PNP-MIMAROPA at 
203rd Infantry Brigade ng Philippine 
Army. 


Inulat na namatay sina Police 
Executive MSgt. Jonathan Alvarez, 
Police Cpl Stan Gonggora at Nolito 
Develos. Sugatan naman ang mga 
may ranggong Police SSgt. na sina 
Dexter Sagun, Edwin Vergara, 
Michael Saulog at Michael Enero, 
Police Cpl na sina Kim Jayson 


Malaluan at Nicolas Estopacio, Jr, 
at mga Patrolman na sina Armando 
Pulido, Danny Soriano, Jayrald 
Insigne, Darwin Equilla at Bayani 
Salgado, Jr. 


Dahil sa malaking kahihiyan at 
pinsalang natamo, nagpakalat ng 
kasinungalingan ang AFP-PNP na 
ang target ng BHB Mindoro ay si 
Occidental Mindoro Governor Ed 
Gadiano. 


Ayon.” kay” Madaay.  Gasic, 
tagapagsalita ng LAGC, “Ang AFP-PNP 
ang target ng LAGC. Ito ang dahilan 
kung bakit ang sasakyan lamang ng 
PNP at Army ang pinutukan ng BHB 
at tiniyak na makalampas muna ang 
sasakyan ng mga sibilyan, kabilang ni 
Governor Gadiano bago pinutukan 
ang sasakyan ng PNP at Army.” 


Dagdag ni Gasic, “Mula sa mga 
impormasyong ibinigay ng mga 
biktima at mamamayang suklam 
na suklam na sa pandarahas na 
ginagawa ng PNP-MIMAROPA at 


3 patay, 11 sugatan sa PNP sa ambus ng BHB Mindoro 


203rd Brigade, naisagawa ang 
matagumpay na pag-ambus sa 
kaarawan ng pagsasakatuparan ng 
mapanlinang na “Serbisyo Caravan" 
ng PTF-ELCAC-Mindoro Occidental.” 


Ang ambus ay tugon ng LDGC 
sa kabi-kabilang sampang reklamo 
ng mga Mindorefio laban sa mga 
pwersa ng PNP-MIMAROPA at 203rd 
Brigade. 


Pagtatapos ni Gasic, “Patuloy na 
gagampanan ng LDGC-BHB-Mindoro 
ang dakilang tungkulin nitong 
ipagtanggol ang pambansa- 
demokratikong interes ng 
sambayanang Pilipino. 8 [Makakaasa 
ang sambayanan at ang mga 
Mindorefio na gagawin ng BHB ang 
buong makakaya anuman ang 
kapalit nito upang mabigyan ng 
katarungan” ang. milyun-milyong 
biktima ng pamamaslang, 
pandarahas at pagpapahirap ng 
tiranikong rehimeng Duterte.” 


Mga nag-ooperasyong 80th IBPA, binigwasan ng BHB Quezon 


inigwasan ng Apolonio Mendoza Command (AMC)-BHB Quezon ang nag-ooperasyong 80th IBPA sa General Nakar, 
Quezon na nagsisilbing bantay sa konstruksyon ng mapaminsalang Kaliwa Dam. 


Noong Mayo 8, naglunsad 
ng dagliang ambus ang yunit ng 
AMC sa Sitio Makanamban, Brgy. 
Pagsangahan sa 30-kataong tropa 
ng 80th IBPA. Tinambangan ng mga 
Pulang mandirigma ang pasistang 
tropa at napinsala ang advance 
team nito na noo'y patawid ng ilog. 


Noong Mayo 17, hinaras ng BHB 
Quezon ang 40-kataong tropa ng 
80th IBPA sa Sityo Lagmak, Brgy. 
Pagsangahan. Kumaripas ng takbo 
ang kaaway at naantala ng ilang 
araw ang kanilang operasyon. 


Ayon kay Eliza dela Guerra, 
deputy spokesperson ng AMC, “Ang 
mga opensiba ng AMC ay bilang 
tugon sa kahilingan ng masang 
Dumagat sa lugar na papanagutin 
ang berdugong 80th IBPA sa 
mga karahasan at krimen nito sa 
mamamayan ng Rizal at North 
Quezon. Pagbibigay-hustisya rin 


12 KALATAS 


ito sa mga biktima ng extrajudicial 


killings ng 80th IBPA, Special Action 
Force, CIDG at lokal na pwersa ng 
PNP.” 


Ipinagbunyi. naman 
katutubong Dumagat 


ng mga 
ang mga 


opensibang aksyon ng Hukbong 
Bayan. 


MAYO 2021 


BANTAY KARAPATAN 


Matapos ang 
madugong crackdown noong 
Marso, nagsagawa ang AFP-PNP ng 
panibagong serye ng atake sa mga 
progresibong pwersa sa rehiyon 
kung saan dinukot ang isang bata, 
dinakip ang limang magsasaka at 
dalawang Dumagat. 


Mayo 6. Pinasok ng PNP-Rizal 
ang bahay ni Benito Lucido sa 
Rodriguez, Rizal. Inaresto si Lucido 
at ang kanyang asawa at dinala sa 
Rodriguez Municipal Police Station. 
Siya ang tagapangulo ng Integrated 
Association of Agrarian Reform 
Benificiaries at naging taga-pangulo 
ng Anakpawis Macabud noong 
2016. Hindi pa malinaw kung ano 
ang isasampang kaso sa kanila. 


Inaresto rin si Garry “Kurontoy' 
Doroteo, isang katutubong 
Dumagat, sa kanyang bahay sa 
Brgy. Sta. Ines, Tanay, Rizal. Si 
Kurontoy ay aktibong tumutuligsa 
sa. nakaambang proyekto ng 
Kaliwa-Kanan Laiban Dam na sisira 
sa kabundukan ng Sierra Madre. 
Dinala siya sa Tanay Municipal 
Police Station at hindi pa tiyak kung 
ano ang isasampang kaso sa kanya. 


Samantala, dinampot ng mga 
militar at isinakay sa helikopter 
si Loreto Miranda Bolino, isang 
Dumagat at kagawad ng Brgy. 
Lumutan, General Nakar, Quezon. 
Hindi alam kung saan siya dinala at 
hindi pa rin siya inililitaw ng mga 
pasista. 


Isinagawa ang atake isang araw 
matapos ianunsyo ng Karapatan na 
nakatanggap ito ng impormasyon na 
magsasagawa muli ang mga sundalo 
at pulis sa Timog Katagalugan ng 
operasyong kahalintulad ng Bloody 
Sunday. 


Mayo 12. Dinukot ng 203rd 
Brigade sa ilalim ni Col. Augusto 
Villareal ang apat na taong gulang 
batang babae na si MJ mula sa 
kanyang mga tagapangalaga na 
pamilyang Fernandez. Si MJ ay anak 


MAYO 2021 


ni Emilia Marquez, isang health 
worker na inaresto noong 2017, 
ipiniit at sinampahan ng gawa- 
gawang kaso ng rehimeng Duterte. 


Alas-7 ng gabi sa Rizal, Occidental 
Mindoro, nilusob ng mga pasista 
ang komunidad kung saan nakatira 
ang pamilyang Fernandez. Pinatay 
nila ang ilaw sa mga bahay habang 
nag-ikot sa baryo para hanapin at 
mapasok ang tirahan ni MJ. Walang 
kahihiyang nagpanggap ang mga 
ito bilang mga NPA at sapilitang 
pinasok ang tahanan ng pamilyang 
Fernandez. Tinutukan nila ng baril 
ang mag-asawa at tinakot ang apat 
na anak na pawang mga menor de 
edad. Walang tigil ang pagtangis ni 
MJ nang kunin siya ng mga sundalo. 
Sa paghahabol ng mag-asawa na 
bawiin ang bata, halos sagasaan 
sila ng mga berdugong militar. 


Mayo 29. Nireyd at tinamnan 
ng “PNP-CALABARZON ng mga 
eksplosibo at mga baril ang mga 
tahanan nina Arvin Borromeo at 
Pedrito Vasquez, dalawang lider- 


Isang bata, 6 magsasaka at 2 Dumagat dinakip sa 
gitna ng tumitinding atake sa TK 


magsasaka sa Quezon. Inaresto si 
Borromeo ng PNP-CALABARZON 
gamit ang warrant of arrest na 
inotorisa ng Criminal Investigation 
Detection Group. Kinasuhan siya 
ng illegal possession of firearms at 
ipiniit sa Catanauan Police Station. 
Inaresto naman si Vasquez sa 
kanyang tirahan sa Brgy. Madula, 
Catanauan. Hindi pa alam kung 
saan siya dinala. Sina Borromeo 
at Vasquez ay mga kasapi ng Coco 
Levy Funds Ibalik sa Amin (CLAIM)- 
Quezon. 


Sa Rosario, Batangas, dinukot 
ng mga pulis ang tricycle driver 
na si Rolando Obial at ang isang 
pasahero nito na si Gilbert Orr 
habang namamasada. Inambus 
ng mga berdugo ang tricycle na 
nagresulta sa pagkamatay ng isa 
pang pasahero. 


Sa kabila nito, patuloy na 
nakikibaka ang mamamayan sa 
Timog Katagalugan para labanan 
ang umiigting na karahasan ng 
rehimeng Duterte. 


Dating coordinator ng Kabataan 
Partylist, dinukot sa Laguna 


inahanap ng mga kapamilya at kaibigan ang 26-taong gulang na si Kemuel 
lan Cometa, ang ikaapat na kasama ng tatlong indibidwal na minasaker 
ng pinagsamang pwersa ng AFP-PNP sa reyd sa Barangay Macabling, Sta. 


Rosa, Laguna noong Mayo 21. 


Pinaslang sa nasabing reyd sina Lowel Riza Mendoza, Christine Estocado 
at Cristopher Buton. Naganap ang reyd bandang ala-una ng madaling araw. 


Misteryo sa mga kaanak at kaibigan kung nasaan ang biktima na hindi 


inilitaw bilang kaswalti sa estilong-tokhang na reyd ng mga pulis o di kaya'y 
bilang bihag na nasa kulungan. Sa pahayag sa midya, sinabi ng mismong 
hepe ng PNP na si Guillermo Eleazar na hindi “subject” ng operasyon si 
Cometa at wala ang biktima sa lugar na pinangyarihan ng reyd. 


Tumungo rin ang isang tim ng Karapatan ST sa Camp Guillermo Nakar 
sa Lucena City para tumulong sa paghahanap kay Cometa subalit hindi nila 
natagpuan o nalaman ang kinaroroonan ng biktima. 


Si Cometa ay dating coordinator ng Kabataan Partylist sa Laguna. 
Nagtapos siya ng kursong BS Biology sa UP Los Bafios at minsan ding nahalal 
sa konsehong pang-estudyante ng kolehiyo. Kilala siyang matulungin at 


malapit sa mga nangangailangan. 


13 KALATAS 


KULTURA 


Daing ng manggagawa sa panahon ng COVID-19 
ni Ka Miguel 


Maingay pa sa pabrika, 

Sa nakasanayan naming tunog, 

Sa busina ng mga sasakyang nagmamadali, 
Ang kalam ng aming sikmura ngayon 


Sanay kami sa gutom 

Ngunit hindi kami sanay na 

humilata habang nagugutom 

Lalong hindi kami sanay na tumanggap at maghintay 
na lamang ng biyaya, 

Kagaya ng mga hari at panginoon 


Pinatatagaktak namin ang pawis, 

Binabatak ang pagod na katawan, 

Nililikha ang yaman ng lipunan 

Pero pambubusabos at pagsasamantala ang aming 
sinapit 

sa kamay ng mga kapitalistang ganid. 


Mula sa amin, at tanging sa aming lakas 
Nailuklok at nagkaroon ng pamamahala, 
Nalikom ang dambuhalang kaban, 

At nabigyan ng kapangyarihan ang estado 


Hindi panlilimos bagkus ay makatuwirang paniningil 
ang aming panawagan para sa ayuda 

Sa gitna ng trahedya ng pandemya at pagpapabaya, 
Sa panahon ng malawakang tanggalan na unti-unti sa 
aming pumapatay 

Para ang tubo at yaman ng iilan 

kahit katiting ay di mabawasan. 


Daing namin ang sapat at nakabubuhay na sahod, 
Dagdag bayad para sa peligrong aming sinusuong 
araw-araw, 

Pagbibigay pansin sa kaligtasan at kalusugan sa bawat 
lugar-paggawa 


Subalit ang tugon ninyong mga tuso at gahaman, 
Pananakot, red-tagging at pamamaslang. 


Ngunit sa kabila ng pagsikil sa aming mga karapatan, 
lalong lalakas ang aming sigaw: 

Kailangan ng ayuda, ngayon na! 

Kailangan ng bakuna para sa lahat! 

Manggagawa, magkaisa! 

Lumahok sa pambansa demokratikong pakikibaka! 


14 KALATAS 


MAYO 2021 


